huwag 

mainggit 

ngunit 
magpasalamat 


GG. 


At ngayon, aking mga anak, makinig sa akin at mag-ingat sa 
espiritu ng panlilinlang at inggit. Sapagkat ang inggit ay 
naghahari sa buong pag-iisip ng isang tao, at hindi siya 
pinahihintulutan na kumain o uminom, o gumawa ng anumang 
mabuting bagay. Minumungkahi sa kaniya na sirain niya ang 
kaniyang kinaiinggitan, at hangga't ang kinaiinggitan ay 
nagtatagumpay, ang naiinggit ay naglalaho...Natutunan ko na 
ang kaligtasan sa inggit ay dumarating sa pamamagitan ng 
pagkatakot sa Diyos. Sapagkat kung ang isang tao ay lumalapit 
sa Panginoon, ang masamang espiritu ay tumatakas sa kanya at 
ang kanyang pag-iisip ay gumagaan. At mula ngayon siya ay 
nakikiramay sa kanya na kaniyang kinaiinggitan at pinapatawad 
yaong mga nagagalit sa kanya, at sa gayon siya ay humihinto sa 
kanyang inggit. TESTAMENT OF SIMEON 1:16-20 


Mag-ingat, samakatwid, mga anak ko, sa lahat ng paninibugho at 
inggit, at lumakad nang may katapatan ng puso, upang ang Diyos 
ay mabigyan din kayo ng biyaya at kaluwalhatian, at pagpapala 
sa inyong mga ulo, gaya ng nakita ninyo sa kalagayan ni Joseph. 
TESTAMENT OF SIMEON 2:5 


Gawin din ninyo, mga anak ko, ibigin ng bawa't isa ang kaniyang 
kapatid na may mabuting puso, at ang espiritu ng inggit ay lalayo 
sa inyo. Sapagkat ginagawa nitong mabagsik ang kaluluwa at 
sinisira ang katawan, ito ay nagdudulot ng galit at digmaan sa 
isipan, at pumupukaw sa mga gawa ng dugo, at inaakay ang 
isipan sa gulo, at nagdudulot ng kaguluhan sa kaluluwa at 
panginginig sa katawan. Sapagkat maging sa pagtulog ang 
masasamang paninibugho ay nanginginig, at sa pamamagitan ng 
masasamang espiritu ay ginugulo ang kaluluwa, at pinapanggulo 
ang katawan, at ginigising ang isipan mula sa pagkakatulog sa 
kalituhan, at kung paano ang isang masama at makamandag na 
espiritu, gayon din ang pagpapakita nito sa mga tao. 
TESTAMENT OF SIMEON 2:7-9 


Sapagka't ang galit na may inggit ay kinakalaban sila na 
umuunlad: habang naririnig o nakikita ang kanilang tagumpay 
sila ay laging nanghihina. Ang katuwiran ay nagtatanggal ng galit, 
ang kababaang-loob ay sumisira ng inggit. Sapagka't ang 
matuwid at mapagpakumbaba ay nahihiya na gumawa ng hindi 
makatarungan... TESTAMENT OF GAD 1:22, 27-28 

Sapagka't ang dukha, kung malaya sa inggit ay nilulugod ang 
Panginoon sa lahat ng bagay, siya ay pinagpala ng higit 

sa lahat...Alisin, samakatwid, ang selos sa inyong mga kaluluwa, 
at ibigin ang isa't isa nang may katuwiran ng puso. 

TESTAMENT OF GAD 2:15-16 


Hindi ako hahayo na may mapanirang inggit: sapagkat ang 
mainggiting tao ay hindi magkakaroon ng karunungan. 

WISDOM OF SOLOMON 6:23 

Huwag kang mainggit sa kaluwalhatian ng makasalanan: 
sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang kaniyang wakas. 

Ang kayamanan ay hindi maganda para sa isang madamot na tao: 
at ano ang gagawin ng isang tao na mainggitin sa salapi? 
ECCLESIASTICUS 9:11:14:3 


Walang mas masahol pa kaysa sa kaniya na naiinggit sa kaniyang 
sarili: at ito ay kabayaran ng kaniyang kasamaan. At kung siya ay 
gumagawa ng mabuti, ginagawa niya ito nang hindi sinasadya: 
at sa huli ay ipahahayag niya ang kaniyang kasamaan. Ang taong 
mainggitin ay may masamang mata, kaniyang itinatalikod ang 
kaniyang mukha, at hinahamak ang mga tao. Ang mata ng taong 
sakim ay hindi nasisiyahan sa kaniyang bahagi: at ang kasamaan 
ng masama ay tumutuyo sa kaniyang kaluluwa. Ang masamang 
mata ay naninibugho sa kaniyang tinapay, at siya'y madamot sa 
kaniyang hapag. ECCLESIASTICUS 14:6-10 

Ang inggit at poot ay nagpapaikli ng buhay... 

ECCLESIASTICUS 30:24 


Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, 
ni mainggit sa kanila. Sapagka't sila'y puputulin na parang damo, 
at matutuyo na parang sariwang damo. AWIT 37:1-2 


...Sapagka't ako'y nainggit sa mga mangmang, nang aking makita 
ang kasaganaan ng mga masasama...sila'y may higit pa sa naisin 
ng puso...Narito, ito ang mga masama, na umuunlad sa 
sanglibutan, dumarami sila sa kayamanan...Nang naisip kong 
malaman ito, napakasakit para sa akin, Hanggang sa pumasok 
ako sa santuario ng Dios, pagkatapos ay naunawaan ko ang 
kanilang wakas. Tunay na inilagay mo sila sa mga madulas 

na dako: iyong inihagis sila sa kapahamakan...Sapagka't, narito, 
silang malayo sa iyo ay mapapahamak...Nguni't mabuti sa akin 
na lumapit sa Dios: aking inilagak ang aking tiwala sa 
Panginoong Dios, upang aking maipahayag ang lahat ng iyong 
mga gawa. AWIT 73 (Asaph) 


Huwag kang mainggit sa mapang-api, at huwag mong piliin ang 
anuman sa kaniyang mga daan. Sapagka't ang suwail ay 
kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang kaniyang lihim ay 
nasa matuwid. KAWIKAAN 3:31-32 

Ang mabuting puso ay buhay ng laman: nguni't ang inggit 

ay kabulukan ng mga buto. KAWIKAAN 14:30 

Huwag mainggit ang iyong puso sa mga makasalanan: kundi 
matakot ka sa Panginoon buong araw. Sapagka't tiyak na may 
wakas... KAWIKAAN 23:17-18 

Huwag kang mainggit sa masasamang tao, ni magnais na 
makasama sila. Sapagka't ang kanilang puso ay nag-aaral ng 
kapahamakan, at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng 
kasamaan. KAWIKAAN 24:1-2 

Huwag kang mabalisa dahil sa masasamang tao, ni mainggit 
sa masasama, Sapagka't walang gantimpala sa masamang tao: 
ang kandila ng masama ay papatayin. KAWIKAAN 24:19-20 


